Hannes Finnsson 


Formáli, 
sem dr. Hannes byskup skrifaði 1794, 
Þegar hann gaf út Kvöldvökurnar 






































Í 





FORMÁLI, 


sem dr. Hannes byskup skrifaði 1794, 


þegar hann gaf út 


KVÖLDVÖKURNAR, 


og endurbætti fyrri partinn, seinasta árið 
sem hann lifði; hinn partinn sá hann ekki. 
Formálann leiðrjetti hann, og verður hann 
hjer prentaður, eins og kominn er frá hans 





hendi. 
23 a 
A ER 
Ft N 
{{ LANDSBÚKASAFN )) 
SÁ AN fj 
KAUPMANNAHÖFN. >= S I 


PRENTAÐUR HJÁ LOUIS KLEIN. 


1853. 





Margir íslenzkir almúgamenn hjer á Íslandi (þeir 
eru ekki allir svo heimskir sem þeir sýnast), hafa 
saknað formála þess, sem Hannes byskup skrifaði 
fyrir bókinni, er hann ljet prenta 1794, og heitir 
Kvöldvökur. Jeg fyrir mitt leyti lái þeim það ekki; 
en skammast mín fyrir, að jeg er ekki slíkur prestur, 
sem hann lætur tala í þessari bók, því svo ættu þeir 
allir að vera; en guð heyrir ekki allt sem hann er 
beðinn um; hann veit sitt ráð. — það er langt frá, 
að jeg lái löndum mínum, að þeir sakna þessa for- 
mála, sem jafnframt lýsir tilgangi bókarinnar, viti 
og elskulegri guðrækni höfundarins; að minnsta 
kosti sjá allir af þessum formála, að honum datt 
ekki í hug, að hann hefði vizkulykilinn í vasa 
sínum, sem kanske einhverjum detti í hug, sem 
aldrei ná þángað tánum, sem hann hafði hælana. 
þessi litla ritgjörð verður líklegast fáanleg í 
Reykjavík á næstkomandi lestum og kanske gefins 
fyrir þá, sem vilja eiga hana og áður eiga þær 
Kvöldvökurnar, sem prentaðar eru í Reykjavík 1848. 


Á. Helgason. 


1 


Til 
LESENDA OG HEYRENDA 


Bókarinnar. 


Vei veit jeg heilræði Seneku hins spaka, er 
ræður hverjum og einum, að gjöra tilraun um, sem 
færsta hluti, því þeir hljóti á flestu að flaska, sem 
flest leggi á gjörva hönd. Móti því hefi jeg samt 
brotið, einkum með að taka mjer fyrir hendur að 
semja bækling þenna; mjer er því öll þörf á, til 
afsökunar, að greina hvað mig hafi þar til dregið. 

þó sjálfselskan sje öllum mönnum eiginleg, 
þá er hennar ekki sízt hjá oss bókasmiðunum að 
vænta. Flestir hugsum við, að skemmtan, fróðleikur 
og uppbygging sje í hverju helst því, sem rennur 
fram úr penna okkar, og við ætlumst til að prentað 
verði; en allfærstir munu vera sjer meðvitandi um, 
eður ásetja sjer, að selja lesendum sínum einberan 
reyk, eða pretta þá. Vænti því enginn, að jeg 
afneiti svo sjálfum mjer, að játa K völdvökurnar 
sjeu til einkis gagns; þeim stundum sje illa varið, 
sem jeg brúkað hefi til að taka þær saman, og 
aðrir til að lesa eður heyra þær. En þó einhver 
segði, þær hafi mjög svo mistekizt, mörgum sjeu 
þær ofháar og óskiljanlegar, mörgum aptur of lágar 


= 


9 


og of auðvirðilegar, þá er mjer það engin nýjúng, 
jeg geng vakandi að heyra þann úrskurð. Einúngis 
bið jeg þá, sem leggja þetta bæklingnum til lýta, 
að umbæta það með því, að gefa út aðrar fróðleiks- 
og skemmtunarbækur, sem fríar sjeu frá þeim ann- 
marka. Við hina, sem segja, að allar slíkar sidbóta- 
bækur sjeu til einkis, náttúran verði eins vond 
eptir sem áður, það sje viðlíka og þá Zerxes 
kóngur barði vindinn, eða lagði fjötur á árstrauminn, 
veröldin batni ekki við slíkar bækur og fl., er jeg 
eigi svo eptirlátsamur: Að sönnu verður góðra bóka 
verkun ei sjáanleg, eða að neinn geti bent til, 
og sýnt þetta eða hitt gott sje þeirri bók að þakka; 
en, fylgir þar af, að þá komi hún engu góðu til 
leiðar? Sólskinið á vordag dregur úr frostið, þíðir 
jarðarskánina, en þarf lángan tíma til að koma 
frjófgun í ræturnar, og þó enn leingri til að fram- 
leiða æskilega ávexti. Er vorsólskinið samt til 
einkis gagns? skugginn minnkar dag hvern smám. 
saman frá sólaruppkomu til hádegis, samt sjest 
ekki skil á, hvað mikið honum miðar, eða um hvað 
mikið hann minnkar á hverju augabragði. Hverr 
einn dropi hjálpar til að auka það frjófgandi regn 
á sumardag, sem endurlífgar grasið, þó ei sjáum 
vjer eða getum reiknað hvaða verkun hverr ein- 
stakur dropi hafi. Allt eins hefi jeg aldrei ætlast 
til, að bæklíngur þessi geti haft þekkjanlegan 
ávöxt, á ei heldur annars von, enn margir lestir 
og brestir viðvari, og aðrir að líkindum viðbætist, 
samt vænti jeg, að jeg ei hafi unnið aldeilis fyrir 
gýs. Með þessum fáu dropum endurnærist einhver- 
staðar gott frækorn, einhverjum verður af fáum örkum 
þessum meinlaus dægrastytting, og þó heyrn eða 


6 


lestur þeirra ekki ávinni í fyrsta sinni meir enn 
dropi. sem dettur á stein, þá kann samt eptir á að 
koma það gæfusamlegt augabragð, að hið lesna 
eður heyrða orð rifjist upp aptur fyrir einhverjum 
lesanda eður heyranda, og þá verði það honum 
uppörfun til nokkurs góðs, svo jeg enn þá lifi í 
góðri von, að minn tilgángur ekki detti aldeilis 
botnlaus niður, sá, undir eins að skemmta og betra 
einhvern. Annan tilgáng hatði jeg með fram; jeg 
hefi lengi verið í skuld“) um slíkan bækling, og 


*) Með stærsta yndi minnist jeg ætíð á æru og lukku þá, er jeg 
í meir enn fjögur ár samfelld naut í Kaupmannahöfn, tvo 
klukkutíma í einu, fjóra daga í viku hverri, að hafa samtal, 
einvirðuglega umgeingni við þann góða ódauðlepa Geheime- 
ráð, Riddara og fyrsta Deputeraðann í hinu Danska Cancellie, 
Bolla Vilhjálm Luxdorph. Til að gjöra grein á, hvernig 
ofannefnd skuld er undir komin, en einkum til at gefa sýnis- 
horn af hversu alúðlega sá mikli maður, uppörfaði únglínga, 
vil jeg hjer setja það, er jeg strax, sem Jeg kom frá honum 
heim til mín, uppskrifaði í minnisbók mína úr samtali hans 
við mig 14. dag febr. 177t. „Haf, (sagði hann) reglu í 
hverjum hlut. Tak þjer vissan tíma til að lesa, til að skrifa, 
en sjer í lagi til að erfiða. Gleym ei líkamans vinnu, og 
lát hana vera þjer í staðinn fyrir miðdagsdúr. þó pig lángi 
til að lesa eða skrifa, meðan þessi líkamans erfiðistími yfir- 
stendur, þá láttu það á móti þjer, að forsóma hann eigi, þess 
vakrari verður þú á eptir til að gjöra það, sem Þig lángaði 
til, og þú fekkst ei strax að gjöra. Sálin herðist og skerpist 
á að mæta hindrunum, og að stríða á móti þeim; það er í 
vissan máta hennar næring, og það tekur af henni ryðið, 
Legg þig aldrei til svefns, nema mót nóttunni, og þreyttur; 
sá svefn, þó stuúitur sje, endurnærir meir en lángur dofahöfgi ; 
skrifaðu, og láttu prenta marga, en smáa bæklinga, hvern á 
tvo skildinga eða einn; af náttúruspeki, eða siðgæði ( Phy- 
síqve og Moral), en allt sje það slíkt, sem kynni að leiða til 
eptirþánka, sem kveikir upp lestrargirnd, og verður sem lítið 
frækorn; þó það fúni, þó það í fyrstu láti ei ávexti bera, 
það rótar sig einhversstaðar, eða að minnsta kosti fyllir það 


7 


nú verð jeg feginn góðu tækifæri, að sýna lit á, 
að borga nokkuð lítið af henni, þar hið góða og 
lofsverða Islenzka Landsuppfræðingar Fje- 
lag vill nýta arkir þessar, meðan ei er annað hent- 
ugra og betra fyrir hendi að prenta. í 
það, sem mjer hefir veitt torveldast í þessu 
litla verki, var að útvelja hvað mátulega hátt eða 
lágt, auðvelt eða þúngskilið, jeg mætti bjóða les 
endum mínum. Aldrei kom mjer til hugar, áð 
skrifa handa hinum lærðu meðal landa minna, þeir 
þurfa þess ei við; jeg sá ei heldur mjer fært, að 
samantaka neitt handa þeim allra einföldustu, heldur 
hatði jeg einkum auga á skýru almúgafólki, sem 
er mest megnis fjöldi lesenda minna. þeinki því 
einginn, að allt hvað finnst í Kvöldvökunum sje 
af mjer álitið fyrir hið bezta, og jeg haldi það 
eptir minni tilfinningu ypparlegt. Neil margsinnis 





strástæði, hvar annars yxi eitthvert illgresi, Kenndu fólkinu 
að þekkja biblíuna; ekki þarf þar til lángar útleggíngar 
(Commentarios), ekki tjáir heldur að vilja útleggja því allt, 
sem útlagt verður, heldur á að leiða það á beinari lestrarveg, 
að sýna því til d,, hvað Guðs stjórnan yfir Gyðingum (Theo- 
eratia) hafi verið, hvernig Guðs ráðstöfun hafi leitt Gyðínga- 
fólkið, án þess að Þrástaga fyrir því lögmalið, þar Gyðingar 
höfðu skilníng og minni, sem þeir áttu sjálfir að brúka, hvað 
þeir þó ekki gjörðu. Þeir spurðu t. d. Hverr skal gánga 
upp, og vera vor fyrirliði? en spurðu samt ei áður: 
eigum vjer að fara upp? Skrifa daglega í þitt almanak, 
allt hvað viðber, það eptirtektaverðasta sem þú les, og það, 
sem þú af sálarinnar þekkingu hja almúga og hverjum sem 
þú att orðastað við, kannt að uppgötva og aðgæta. Eg skrifa, 
sagði hann, allt þvílíkt daglega, og þegar jeg á daginn geing 
frá Caneellienu, er jeg að einsetja mjer, og hugsa um, hvað 
jeg ei vilji láta hjálíða að uppteikna þann dag.“ Æ! þessa 
mína stóru, að mestu enn þá ógoldnu. skuld. 


8 


sleppta jeg bestu meistaraverkum, sem jeg hafði 
lyst til að lesa og útleggja; margsinnis því, sem 
ei gat vel skilizt af þeim, sem ei hafa út af land- 
steinunum farið, ellegar eru óvanir þeim fróðleik 
og bókum, er gefa ljós um grundvöll eða atvik 
bæklíngsins, sem klæðast átti í íslenzkan fatnað; 
og margsinnis því, sem bæði var snoturt, skarpvitur- 
legt og almenningi ei þúngskilið, en jeg valdi í 
þess stað heldur annað lakar samið, sem var hent- 
ugra til siðbóta. Hefði jeg valið efni og stýl 
einasta eptir sjálfs míns lunð, þá hefði jeg ei verið 
ólíkur þeim skraddara eður skósmið, sem laga vildi 
öll föt eptir sjálfs síns vexti, en ei þeirra, sem 
áttu að brúka þau. Samt má jeg viðurkenna, að 
varla mun það land vera til, hvar almúgi er eins 
meðtækilegur fyrir svo megnan lærdómsmat, eða 
svo gjarn á nám og fróðleik, sem hjer á Íslandi 
og hafi jeg með Kvöldvökum þessum rjett hitt 
á gáníng landa minna, hvar um raun mun síðar 
vitni bera, þori jeg aptur á mót að segja, að 
bændalýð í öðrum löndum væri því nær allur 
partur þeirra of þúngur. þessu til sönnunar, er 
mín eigin reynsla ekki nóg, því lítið dreg jeg af 
því, þó jeg svo sem ferðamaður í Danmörk og 
Svíaríki á einstöku stað hafi orðið nokkrar van- 
kunnáttu var, eða hafi hjer á Islandi margan vel 
skýran almúgamann hitt og þekkt, en meira met 
jeg það, at þar eð á eyiu þessari ei eru alls 6000 
húsfeður, og meðal þeirra ein frek 200 embættis- 
manna, fundust samt þá fyrrnefnt Íslenzka 
Landsuppfræðíngar Fjelag var nýstiptað 
fullt 1000 menn, sem gáfu hverr fyrir sig hálfan 
eður heilan ríkisdal, og nokkrir fleiri, fyrirfram til 


9 


að fá andvirðið aptur í bókum. Nokkrar sýslur 
hjer í landi eru til, í hverjum færri enn fimmtúngur 
alls fólksins eru ólæsir (sumstaðar er það að eins 
sjöttúngur); er sá fimmtúngur eða sjöttúngur einúngis 
úngbörn og fáein gamalmenni. þar á mót vil jeg 
taka þá þjóð, sem haft hefir orð fyrir, að vera 
annara ljós, Franska; hjá þeim fannst fyrir 20 
árum (og hefir uppfræðingunni hjá þeim síðan ekki 
framfarið) í mörgu heilu þorpi engin læs manneskja, 
og jafnvel margir tollheimtumenn voru þar þá 
ólæsir“). Lángt veri frá mjer, að jeg vilji bera 
ósatt hól á alþýðu vora, það væri til að skemma 
hana, og mjer vanvirða, en sanninda á hún að 
njóta. Láti lesendur mínir mig ei yðrast þeirra, 
en það gjöri jeg þó, ef nokkurr skyldi af hjer tjeðu 
leiða sjer í hug, að Íslendingar sjeu fullfróðir, 
nóg sje fyrir þá, ef þeir standi hjeðan af í stað; 
heldur ætti þetta miklu fremur að uppörfa þá til 
enn meiri framfara. Nóg er eptir samt, sem 
hreinsast og betrast þarf; nóg af hjátrú og myrk- 
fælni, drauga- og galdra-hræóslu; nóg af þrái og 
þverúð; nóg af atorkuleysi, óþrifnaði, forsjónar- 
bresti, rustahætti, eyðslusemi, og hefi jeg þó enn 
ei nefnt neitt það, sem kallast kann stór vankunn- 
átta eða lestir; en um þetta og annað á bóklestur 
að upplýsa fólk, því aldrei hefir verið eða verður 
sú þjóð til, sem ei þarf nýrra og nýrra lærdóma 
við, ætíð er ofnóg af einu eður öðru illgresi, aldrei 
ofmikið af nytsamlegum jurtum og ávöxtum. Svo 
þó landar mínir eigi það hrós, sem jeg sagt hefi, 


*) Bemerkungen eines Reisenden. Altenburg 1776. 


10 


þá má samt ei þar af dragast, að hjer sje eingra 
ábóta vant, eða óþarfi sje að brýna fyrir þeim sið- 
gæðisreglur, og bjóða þeim fróðleiksbækur. þeir 
þekkja best skort sinn, sem hafa hann minnstan, eru 
líka fúsastir á að bæta sjer hann. En máske ein- 
hverr segi: það er eigi nóg að vita hvað nauðsynlegt 
er til að fræða almúga með, heldur þarf sá, sem 
tekur sjer það fyrir höndur, að vita hvað lángt 
upplýsíngin í því landi er komin, hvað lesendum 
"hans sje mest umhugað um, hvaða rángar innbirl- 
íngar þeir hafi, hvernig þær megi nýta, eður hægast 
uppræta, og hvernig landsvani, lög, bjargræðis- 
meðöl, kauphöndlan og fleira hafa lagað lunderni 
fólksins, svo uppfræðarinn eptir þessu viti í hvaða 
horf á að stefna. Allt þetta játa jeg satt að vera, 
og þekki þess vegna þá kostgæfni, varúð, stillingu 
og greind, sem slíkur uppfræðari þarf að brúka, en 
mínar Kvöld vökur ætla ei að taka sjer nærri 
svo mikið í fáng, þær láta sjer nægja (svo jeg 
brúki áður tjeða samlíkingu), að bráka. eitt eða 
annað ógresi, og hreyta út aptur einstaka góðu 
frækorni. 

Stýllinn vilda jeg reyndist viðhafnarlaus, óflók- 
inn og altjelegur; en hreinn, auðveldur og þægilegur. 
Jeg vona hann ei virðist lesendum að lakari fyrir 
það, því bæði hafa mjer lærðari menn haldið, að 
auðskilinn stýli sje ekkert vankunnáttumerki*), 
og líka að sitt sje hvað óbreyttur og auðvirðilegur 


*) Plerumgve aceidit ut faciliora sint ad intelligendum 8) luci- 
diora multo, qv a doetissimo ívoqve dicuntur. Ó viytigLsaNnus 


Instit. Orat. Eibr. 2 Cap. 3. 


11 


styll“). Gömul úrelt orð og framandi túngna 
ósmekkskeim í orðum og talsháttum hefi jeg haft 
ásetning jafnt að forðast, en samt ei viljað kasta 
stýlsins sómasemi þar fyrir burt; dæmi aðrir um 
hvernig mjer hafi það tekizt, og sjái í gegnum 
fíngur við það, sem á brestur, eins og við aðra 
óviljasynd. 

Suma vökulestra hefi jeg sjálfur samantekið, 
en útlagt aðra, þó er því nær ekkert, sem jeg ei 
hafi lagað eptir minna lesenda þekkingu, og, hvar 
þess hefir verið kostur, eptir landsins ásigkomulagi, 
svo jeg get ekkert tekið í fullt forsvar, ef það 
ætti, sem einber útleggíng að dæmast. þess vand- 
ara er mjer, sem jeg ekki get fyrir mig borið, 
að jeg hafi sett mjer þá reglu, að fylgja neinu 
aðalriti. 

Ekkert hefi jeg svo mikið vandað af blöðum 
þessum, sem þau er viðvíkja guðfræðinni, og þau 
máske þó þurfi mesta línkind af lesaranum, jafnvel 
þó jeg í þeim hafi einkum haldið beinni stefnu 
eptir biblíunni En ef lesarinn finnur allt annað 
orðatiltæki í sinni biblíu? það kemur mjer ei óvart. 
Fyrirgefningar vænti jeg samt, þó ei skrifi jeg, að 
Guð hafi í Israelítunum gengið, 2. Cor. 6, 16., 
þeir eta mitt hold, Psálm. 27, 2., blóðið er sálin, 
þar fyrir skaltu ei eta sálina með kjötinu, 5. Mós. 
b. 12, 23., band algjörlegleikans, Coloss 3, 14., þeim 
hinum innsta kór musterisins kasta þú út, Opin. b. 
11, 2: Leirgjörarans ker, s. b. 2, 27. Júðisku mál, 
2. Kóng. b. 18, 26. Matier, Job. 38, 5. að skoða 


Es ; 
) le Stile le moins noble a pourtant sa noblesse. Boreru. 


12 


einum eitthvað, Esa. 30, 10. og ótal fleira Jeg á 
mjer vísa von, að verða fyrir straungum áfellisdómi 
fyrir sýnishorn það, sem jeg af biblíu-útleggingu 
hjer framsett hefi, þar jeg hafi svo lángt frá orð- 
unum farið; en að von minni mun hann mildast 
þegar aðgætt verður: {) Eingin er sú útlegging til, 
gelur verið, eða á að vera, sem ei gángi nokkuð 
frá orðunum. 2) Br Lúthers útleggíng og okkar 
Biskups þorláksSkúlasonar biblía gjöra það 
allvíða, þær bæta orðum sumstaðar inn í og sleppa 
þeim aptur annarstaðar. Sumstaðar setja þær allt 
annað orð í staðinn þess, er þótt hefir of hart að 
orti kveðið"), t.d. Svo að jörðin klofnaði af 
hljóðum þeirra, í. Kóng. bÞ. 1, 40, hvar þeir 
hafa rjettilega útlagt: svo jörðin skalf af 
þeirra háreysti. 3) Allvíða sýnist vera rjett 
útlagt, en er samt ekki, því vjer skiljum í voru 
túngumáli annað með vidlíku orði enn Hebreskir 
meintu: t. d. friður rjettlátur og fl. þannig 
sýnast orðin: Gud þekkir veg hins rjettláta, 
Psálm 1, 8. og yðar hjörtu skulu lifa að 
eilífu, Psálm 22, 27. að vera í hreinni og góðri 
Íslenzku, þó eru í hverju þessara versa fyrir sig 
þrjú orð, af hverjum ekkert á þar heima í Íslenzkri, 
heldur hebreskri meiníngu, því á Íslenzku þýða 
þær greinir: Guð hefir velþóknan á athæfi 
hins ráðvanda, og, yður mun allt af vel 
vegna. Á) Ef biblían ætti orð fyrir orð að útlegg- 
jast, þá skildi hana enginn ólærður maður, og sú 


9) Þannig segir Juvenalis: frangere subsellia versu, að lesa svo 
hátt versin sín fyrir tilheyrendunum að bekkirnir ætli að brotna. 


13 


útleggíng yrði að aðhlátri. t. d. Nefið af erfð 
minni, Psálm. 16, 6. Naflinn af jörðinni, 
Ezech.38, 12. Brauðsstafur allvíða og fl., því 
hvert eitt túngumál hefir sína talshætti og orðatil- 
tæki fyrir sig, sem yrðu í öðru óskiljanlegir t. d. 
saliva virgo: Mercurius supervenit; oculis haurire; 
panem ne frangito og plura ejusdem farinæ“), hvernig 
mundi það orð fyrir orð verða í Íslenzkunni? eins 
og nemo mortalium er rjett útlagt, eingin manneskja, 
því má þá eigi eins að orði kveta þar, sem biblían 
segir: ekkert hold? þess vegna eru orðin: hann 
gaf höndum sínum skilníng 1 Mós. b. 48, 
14. rjett útlögð: hann hagaði svo viljandi höndum 
sinum, eins og Lúthers og Biskups Þorláks 
útleggíngar hafa það. Hverr hneixlast á borðsálmi 
vorum. þakkið þjer Drottni, þó að bæði í 
Hebresku, Grísku og Látínu sje orðið: viður kenn- 
ið þjer Drottni? 5 þeir sem útleggja eina 
eða aðra biblíubók, eða alla biblíuna, kunna að 
hafa ýmislegan tilgáng: einn gjörir útleggingu 
handa viðvæningum til að geta borið hvert hennar 
orð saman við höfuðtextann, þar verður að tína upp 
eitt orð eptir annað; annar ber sig að sýna andar- 
gipt hinna heilögu skrifara, gjöra þeirra þánka eins 
lifandi með skáldskapargáfu í útlegsíngunni, eins 


*) Saliva virgo, hráki sem er píka o: fastandi manns hráki. 
Mercurius supervenit, öllum sló í dunalogn; allir þögn- 
uðu fyrir sljett. Mercurio enim præsente non fas erat logvi. 
Oculis haurire, að ausa upp með augunum 9: sjá. 
Panem ne frangito, brjóttu ekki brauðið; 9: brjóttu 
ei vináttu. því Pythagoras brúkaði brauð svo sem symbo- 
lum upp á vináttu, 


Ejusdem farinæ, af sama mjöli; o:; þess slags. 


id 


og þeir vóru í aðalritinu, þar verður að umklæða 
hvern einn þánka, sníða hann eptir því formi, sem 
útleggjarans túngumál útkrefur, og gjöra allt eins 
snoturt og hnyttilegt eins og það finnst í höfuðtext- 
anum; þriðji ætlar sjer að gánga meðalveginn, láta 
allt vera auðskilið handa einföldum og ólærðum, 
en þó hreina útleggingu. Allir sjá, að ef hverjum 
þessara tekst verk sitt vel, verður ærinn mismunur 
á útleggíngunum, en meiningin á að vera og verður 
í öllum hin sama. Minn tilgángur með útleggíngar 
sýnishornið yfir Sendibrjefið til Galata var, 
að gjöra auðskilda útleggingu handa almúga, er 
lesast kynni í heimahúsum, og þess vegna bar jeg 
mig að brúka allstaðar eiginleg orð, eptir sem þau 
í Íslandi tíðkast. Meira enn fyrir tilraun bið jeg 
enginn taki það, og ekki er heldur þánki minn, 
að biblíu-útleggíng til opinberrar guðsþjónustu, eða 
handa lærðum lagist eptir því formi, heldur bið jeg 
mín tilreynsla dæmist, leiðrjettist og betrist í 
tilliti til þeirrar einnar brúkunar, sem hún er ætluð. 
Hið sama sem nú er tjáð um útleggínguna á þessu 
sendibrjefi, bið jeg lesandinn heimfæri úppá útskí- 
ríngu mína yfir orðið Trú. Hvorttveggja á sammerkt 
í því, að í þeim hefi jeg ei neinu riti einkum fylgt, 
sem mjer um það hefir fyrir augu borið, og ekkert 
skrif sjerílagi um trúna hafði jeg við hönd, eða 
valdi mjer til leiðarvísis, heldur tók þann mæðusam- 
ari veg, að rekja sjálfur allt frá rótum. 

Gáturnar og snilliyrðin, líka nokkrir af sund- 
urlausu þaunkunum eru ætluð til að æfa skarpleika 
hjá únglíngum og vekja eptirþár:ka. 

þegar jeg hefi lesið einhverjum dæmisögu, hefi 
eg optar enn einusinni verið að spurður, hvort þetta 


= 


15 


hafi skeð, hvort það sje satt eða ekki? svo kynnu 
máske lesendur mínir efast um sannleika einnar 
eður annarar sögu, sem hjer fram kemur. Jeg svara 
einasta þar til, að ef sögurnar skemmta og kenna 
eitthvað þarft, þa ríður ei á að vita, hvert allt hafi 
svo Í raun og rjettri veru tilfallið eins og það 
stendur í bókinni. Jeg seing því ei í borgun fyrir, 
að hrafn og tóa hafi talað saman, völvurnar hafi 
gjört kraptaverk, Erlendur hafi verið svikinn um 
skiprúm, og margt fleira; þegar jeg frátek að 
Prestur er sá sem talar, og að sögurnar afMenzíkof 
og um drauginn No.17 eru sannar, læt jeg mjer 
hægt um, að taka hinar í forsvar. 
Jeg hefi opt kvalist af að vita, að á mörgum 
bæjum eru lesnar tröllasögur og æfintýri full af 
ósiðum og hjátrú; vorkenni samt skörpum úngl- 
íngum, sem einga betri andarfæðu hafa getað feingið ; 
því ekki er jeg svo ónærgætinn, að jeg heimti af 
nokkrum að lesa sífelldlega guðfræðisbækur sjer 
til gagns. þvert á móti veit jeg eingann beinari 
veg, að gjöra únglíngum guðlegan lærdóm væmi- 
saman og leiðan, enn að neyða þá til að hafa 
hann um hönd sí og æ, einkum yfir háls og höfuð 
undirbúnings- og skilníngslaust, þegar illa liggur 
á þeim, eða sinnið er fullt af eptirlángan annara 
hluta. Dæmin eru nóg, sem sýna að slík meðferð 
á Guðs góðu orði hefir verið skaðleg. Greifinn 
Strúense var í úngdæmi sínu látinn sífellt sitja 
við biblíulestur, og var rekinn með harðri hendi til 
hans, hvernig sem sinni hans var undirbúið, og 
Preussa kóngur Friðrich hinn annar var í 
uppvextinum vanur að fá það straff fyrir ávirðíngar 
sínar, að hann skyldi lesa nokkra kapítula í biblí- 


16 


unni; báðir þeir urðu, eins og von var til, mestu 
biblíunnar hatarar. Mín meiníng er ei hjermeð, að 
aldrei skuli börnum vera haldið til að læra og lesa 
Guðs orð, eða þau skuli ráða því sjálf, nær, eða hvert 
þau vilji á því taka. Jeg þekki börn svo vel, að 
jeg veit þá yrði lítið úr lærdómi þeirra, held líka 
svo mikið upp á barnaagann, að jeg ekki vil mæla 
því bót, að líða úngdóminum sjálfræði, þrá eða 
óhlýðni í þessu nje öðru; en samt vil jeg vel sje 
lagt niður fyrir barninu, að vegna óhlýðninnar, og 
hennar einnar, sje það. þá straffað, en barnið ei ert 
upp til þverúðar með oflaungum lestri í hvert sinn. 
það er að skilja. Jeg vil ei láta Guðs orða lestur 
vera þeim straff, eða svo lángan í einu, að hann 
olli þeim leiðinda, ei heldur mega þau rekast til 
hans aldeilis varbúin, heldur lokkast og yfirialast 
til hans, og han gjörast svo þægilegur, sem mögu- 
legt er, svo þau lángi til hans. En þar þessa er 
varla að vænta, meðan þau ei eru búin að fá skyn- 
bragð á honum, þá er mitt ráð, að kenna börnum 
ei hinn fyrsta bóklestur á guófræðisbækur, heldur 
smásögur, auðskilin heilræði og þvílíkt t. d. sum- 
argjöf handa börnum, sem er yfrið góð og 
þægileg bók til barnauppfræðíngar. þegar börn 
eru búin með hana, þá kynnu sumar frásagnir og 
dæmisögur úr Kvöldvökum þessum vera betri 
til æfíngar í lestri, enn ein og önnur ósiðsamleg 
æfintýri, riddara- og tröllasögur, um hnútuköst og 
knífilyrði jötna, með öðrum sómalitlum eða aldeilis 
ótrúlegum athöfnum þeirra. 

Öllum góðum mönnum má vera gleði, að dans 
og vikivakar, eins og þeir seinast voru orðnir hjá 
oss, eru aflagðir, því ef hin fyrr tjeðu æfintýri eru 


i7 


óheilnæm andarfæða, þá voru þeirra vikivaka 
skrýpalæti siðgæðisins ólifjan og bráðasta eitur. 
En mjög svo vantar oss Íslendínga eitthvað það, 
er gleðji og hressi sál og líkama undir eins t. d. 
sómasamlegan dans, hljóðfærasaung, og gagnsamleg 
samkvæmi. Svo sem eitt hið minnsta og skiljan- 
legasta sýnishorn af útlendra þjóða gleði, hefi jeg 
vogað að bjóða lesendum mínum tvær barnagleðir; 
en vegna þeirra, sem aldrei hafa slíkt sjeð eða 
lesið, vil jeg því einu viðbæta, að slíkum gleðileik- 
um, nema örstuttir sjeu, er skipt í flokka (Actus), 
hverjir sjaldan eru fleiri enn fimm. Hverjum flokki 
er aptur skipt í atriði (Scena), byrjast ætíð nýtt 
atriði við það, að einhverr þeirra, sem gleði eður 
sorgarspilið leika, kemur fram á skoðunarplátsið, 
ellegar fer burt af því. þar sem þetta teikn — 
eður - - - stendur, merkir það nokkra þögn eða 
viðstöðu í framburðinum, ellegar að hinn talar fram í, 
og hindrar þann er áður var að tala, frá að geta 
fullendað það, sem sá vildi hafa framfært. Ekki 
er vel lesið nema rödd lesandans hefjist, lækki og 
lempist eptir hverju því efni, sem þá er fyrir hendi, 
og'raustin segi til allra umbreytinga, er verða á 
þaunkum þess, í hvers orðastað lesandinn talar. 
En allra mest ríður á þessu þegar gleði er lesin, 
hvers vegna jeg með fram hefi innfært fyrr áminnstar 
tvær gleðir í Kvöldvökurnar, til að fá þar 
með vel læsum og skörpum únglíngum í hendur 
það, sem þeir geti æft sig á, að fullkomnast í 
úttali, og náttúrlegum seimlausum lestri. 

Á eingri einni öld hefir náttúruspekinni meir 
framfarið, enn á þessari nærverandi, og aldrei: hefir 
hennar þekking útbreiðzt meir til allra landa manna 


vo 


18 


á milli. Menn hafa ákvarðað halastjörnunum lög, 
nær þær skuli aptur til vor hverfa; smíðað betri 
kíkira enn Newton sjálfur gat skilið, að mögu- 
legir væru; fundið nýja plánetu, sem er meir enn 
þúsund sinnum stærri enn vor jörð, og í hverri eitt 
ár er meir enn áttatýgi af vorum árum; þekkt að 
sólin sjálf er pláneta; fundið hina fimmtu álfu heims- 
ins; komizt að rjettum skapnaði jarðarinnar; smíðað 
reiðarslög í flösku; leitt lopteldana hvert sem menn 
vilja, eða gjört þá að eingu; fundið dýr, sem vaxa“ 
eins og gras, og deyja ei þó sundur sjeu skorin, 
en grös, sem hafa tilfinningu eins og dýr; fiska, 
sem með reiðarslögum miðri í vatninu drepa aðra 
fiska; neytt plönturnar til að taka fram hjá; úngað 
út eggjum fuglalaust og hitalaust; snúið segulsteins- 
áttunum á einu augabragði; brætt gler í vatni, og 
stál, svo það flýtur eins og smjör; fundið þýngra 
málm enn gull er; smíðað sínk og kvikasilfur; 
skotið með vatni og lopti, eins og væri það bissu- 
púður; talið og tilbúið þrettán slags lopt, sem for- 
feður vorir vissu ekki nema af einni þess tegund; 
umbreytt föstum hlutum í lopt, og lopti í fasta 
hluti; fundið mörg þúsund af nýjum áður ókenndum 
dýrum og plöntum, sem hvert fyrir sig hefir sitt 
eigið aðdáanlega eðlisfar, og loksins fóru menn fyrir 
12 árum að sigla uppi í loptinu.“) Í svo mikilli 


*) Eeingra var ekki náttúrufræðin komin 1794, því Hannes byskup 
var ekki, sem kallað er, á eptir í tíðinni, þar um bera vitni 
þær ritgjörðir, sem viðvíkjandi henni finnast í þessari bók, 
Kvöldvökunum. En mart er samt fundið síðan, og þó að 
undirskrifaður viti minnst af því, ætlar hann þetta merkilegast : 
að með gufukrapti fara menn nú á skipum ára- og segllausum, 
móti stormi um reginhöf, fara í flughasti lángar leiðir með - 


19 


vísindanna birtu, er dauflegt að hafa að eins litla 
skímu, hefi jeg því til lítillar umskiptíngar tekið 
mjer, optast nær einusinni í Viku, talsefni af fáeinu 
úr náttúruþekkingunni, Sumt af því uggir mig jeg 
ei hafi getað framfært svo skiljanlega, sem jeg 
vildi æskja, þó ei hafi viljann hjá mjer til þess 
vantað. Öll slík þekking er samt að vísu harla 
nytsamleg, bæði til að fá skynbragð á því, sem oss 
er skaðlegt eður nytsamlegt, og líka til að þekkja 
af skepnunum skaparans almætti, gæðsku og speki. 
Jeg vil ei fjölyrða þar um, nema að lokum bæta 
hjer við heiðins manns Epictets orðum: „Ef 
manneskjan hefði,“ segir hann, „nokkra sóma og 
þakklætis tilfinningu, þá ætti allt hvað hún sjer í 
veröldinni sífelldlega að uppörfa hana til þakklætis 
og lofgjörðar. Grasið á jörðunni, sem gefur mál- 
nytunni mjólk til að fæða manneskjuna á; sauðfjárins 
ull, sem þjenar henni til klæóðnaðar, ættu að vekja 
hjá henni forundran; þegar hún sjer, að plógjárnið 
sker í sundur moldarkekkjana, og gjörir lángar 
rákir, til að búa vel um fræsins legurúm, ætti 
„hún að kalla og hrópa upp yfir sig: hversu dýrðlegur 
er Guð! hversu gæóðskuríkur! að hann hefur veitt 
okkur öll verkfæri, sem þarf til akuryrkjunnar. 





þúngar kerrur með þúngum vörum, sem einginn nema gufa 
rekur áfram, einginn hestur dregur; ferðast í gufuvögnum með 
svo miklum hraða, að þeir sem á vögnunum sitja sjá ekkert 
sem í kring um þá er, nema í þoku, á járnbrautum, er menn 
nú nýlega eru farnir að gjöra víða; og seinast er farið að 
hitta upp á ráð til, að kunningjar vorir í Paris og Eundúnum 
geti fært okkur hingað frjettir, sem Þar gjörast, með tólum, sem 
Jeg ekki þekki, á stuttum tíma; Þessi tól eru nefnd frjettafleygir. 


Á. H. 


20 


þegar hún sezt niður að borða, ætti allt að minna 
hana á Guð, og endurnýja hjá henni hans þekkingu. 
Hann hefir, ætti hún að segja, gefið mjer hönd- 
urnar til halda með á matnum, tönnur til að bíta 
hann í sundur, og maga til að melta hann með 
mjer; og það, sem mest skuldbindur mig til að 
vegsama Guð, er að hann lætur mig þekkja sig, 
sem gefur mjer allt þetta gott, og að jeg á að 
brúka það eptir hans vilja — hvað? þar eð aðrir 
eru í dauðadái og hugsa ekkert um Guðs forsjón, 
er þá ekki viðurkvæmilegt, að hinir hefjist upp 
úr hvers manns hljóðum, og byrji lofsaunginn ? 
hvað get jeg svo veikur og gamall maður, sem 
jeg er, gjört annað enn vegsamað Guð með minni 
raust? jeg hefi skynsemi, því ber mjer að lofsýngja 
Guði. það er mitt embætti, mín vinna; jeg skal 
ekki hætta þeirri minni iðju, meðan lífsandi er í 
mjer.“ 








Á ir 


A 


Á 
Si 








Lbs-Hbs / Íslandssafn 


15916TS 

















